WikipediA 


Fiji Hindi 


Fiji Hindi, pia inajulikana kama Fijian Hindi au Fiji 
Hindustani, ni lugha ya yale yaliyosemwa na Fiji na 
wananchi wengi Fijian wa asili ya India. Hiyo 
imechukuliwa hasa kutoka lugha ya Awadhi na Bhojpuri 
au lahaja ya Hindi na pia ina maneno kutoka lugha 
nyingine ya Hindi. Ni pia zilizokopwa idadi kubwa ya 
maneno kutoka Fijian na Kiingereza. Ya uhusiano kati 
ya Fiji Hindi na Kihindi ni sawa na ya uhusiano kati ya 
Kiafrikana na Uholanzi. Idadi kubwa ya maneno, ya 
kipekee ya Fiji Hindi, imeundwa ili kukidhi mahitaji 
mbalimbali ya mazingira mapya ambayo Fiji Wahindi 
sasa kuishi ndani ya kwanza ya kizazi Fiji Wahindi, ambaye alitumia lugha kama lingua franca katika Fiji, 
inajulikana kama lugha ya Fiji Baat (Fiji Majadiliano). Tafiti za hivi karibuni na wataalamu wa lugha 
wamethibitisha kwamba Fiji Hindi. 

Viungo ya nje 

■ Ethnologue - Fiji Hindi (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=hif) 



Nchi ambapo Fiji Hindi yaliyosemwa 


Rudishwa kutoka "https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?title=Fiji_Hindi&oldid=899575" 


Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 11 Machi 2013, saa 16:04. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji. 












